CAN SERCa 

YN RHODDI 

HANES CARWRIÂETH 
MORG.m JONES o'r DOLE-GWYRDDION, 
aT gariad, 

MARY WATRINS o’r DyFFRYN Llynod, 

Afuant feîrw o serch un at y llaìl, ae a gladdwyl 
yn yr un Beddrod, yn Mymcent Lîanhedr. 

Yncynnw.ys rhybudd i Rieni fo yn erbyn iauo eu 
plant lle gosadont eu serch, 

Ar y don a elwir, “ Anhawdd Ymadael.^^ , - 
■ * 

1 ||l^ARY AVatkin wyf fi’n garu 

Yn well nâg un ferch o fewn i Gymtti, 
Ac’rwy’n gobeithjo cael yn briod, 

Ferch SirWathin, DyfFryn-LÌYnod. 
g Mae’r mab mwya’r wy’n ei garu, 

Yn isel iawn yn ngwaelod obry, 

Mevifcn llé têg, yn nghysgod bronydd, -, 

Ac er ei fwyn ’rwyf yn dwyn cerydd. 

3 Mae’r swn mae’r sen, maeT gynfigen waela’, 
Yn peri im’ gaei dig a ehroestra ; 

' Ondfel y gôg mi gadwa’ ngalon, 

Er mwyn y inab o’r Dole Gwyrddiop. 

4 Danfonai’nhad fi’n mheli dros foroedd, 

Odds ar bum’ cant o filidiroedd, 

. Ac ar fy nhraed mi gerddáis adre’ ; 

' Er mwyn Moigan Jones o’r Dole»' . 

5 A phan ddes i gyníaf adre’, 

Fy nhad yn'sarrug iawn a dd’wedai, 

Pe costiai im’ ddwy fii o bunnau, 

Mi’th gadwafrhag y mab o’r Dole, 

6 Tref na Lian ni’s meiddiwn rodio, 
Nabyddîìi Watchmen yn fy waitio, 

Rbag ofô i mt hwyr neu fore, 

Gyfarfec! lííorgan Jones o’r Dokc, .. 


7 Rhoddwn ugain puntj’nfuan, 

Er anhawseà Ìm’ gael artan, 

Am gaeì siarad hanner diwrnod, 

A Morgari Jones, heb neb yn gwybod, 

8 Beth pe gwyddai’eh-tad chwi hynny l 
Mewn carcbar mawr fe fynnai’ch rhoddi 
Ileb oleudydd na thán i ymdwymno, 
Nes troi chwi fab o‘r Uole heibio. 

9 Nid ýdy w Nhad ddim tnor anfftìfar 
Ä’m rhoi ’n y dungeö» tan y ddaear ; 
Byw ydyw.Pghorph, a chlaf yw nghaìon; 
Carai’r raab o’r üole’n ffýddlo*^* 

10 Ffein yw llygaid y briallu, 

Ffein yw’rliey raaent yn tyfu, 

Ffein yw’r bedw sy’n eu cysgod,— 
Ffeinach yw merch y Dyffryn Liynod» 

11 ’Sgrifenai’i thad o fewn el ’wyìlys, 
Dair mil o bnnnau iddi’n ddilys, 

Heb law degwra dau o blwyfau, 

Os troi hì heibio‘r mab o’r’Dole. 

12 B'ai Morgan Jones.heb feddu gjoüynj, 
Ar hŷd y byd yn hel ei livmg, 

A chen’ innau beduir mi) o bunnau, 

Fe gai e’ ran o rhai’n bob dimmai. 

13 Morgan Jones oedd yn ei wely, 

Yn glafaidd iawn, yn methu codi^ 

Fe dd’ai atto newydd garw, 

Fod ei gariad bron a marw. 

14 Fe godai Morgan Jones i fynu, 

Er bod ei galon bron a thorri, 

At blâs ei thad fe geisiai fyned, 

Er cased oedd gan bawb ei weled». 

lö A phan ddaeth ef gyntaffynn, 

Fe ganfu’r ferch oedd yn ei garn, 
Feadnabri wrth eigwyneb, 

Na chai ef eilwaith ddim ei gweled. 
l6 Tlws ei gorph a phur ei wyneb, 

. A ddest ti yma gael fy ngweled ? 



3 -' 


Mae’n rbaid im’ fado ar fyr o eiriaw^ 

Yr ydwy‘n myn'd i gramp yr angeu. ■ 

17 Dyma it‘ bedwar darn’oarian, 

Nid yw hynny ond rhodd rhy fechan ; 
Gwallt dy ben oedd genny'ii nghadwg 
Pan oeddwn ar y cefnfor garw, 

18 Caru‘n ìlon a charu‘n llawen, 

Caru'n iawn a charu'n gywraìn ; 

,.A charu llawn a charu íFyddlon, 

A charu'r Mab nestorri nghalon. 

19 Dyma ií‘ bedwar cnotyn sidan, 

Nidyw hynny ond rhodd rhy fychan ; . 
Acareich pen’rwy'n ercfai'u gwisgo, 
Mae‘r tu açall wedi eu gildio, 

§0 Vn n.ghôl yn nghôl y syrthiai‘r ddau-dd 
Er fod dwr hallt yn treiglo rhyngddyn*, 
Yn ngrudd yn ngrudd, a‘r corph yn oeri, 
Yno bu nes darfod amdani. . 

Ül Ceisiai Morgan Jones fyo‘d adreS 
Ac wrth ei Dad a’i Fam fe'dcl’wedai; 

Nid ydwy‘n ceisio yn lletrysor, 

Ond cael gweìed rhai o‘i phobol. 

S9 Dywedai‘i dad yn tidigus ddigon, 

Cwyd i fynu a chymmer galoB, 

Mae i ti gariad^j^ne i‘w hofîi, 

Yn lle‘r fenws ddarfu am dani, 

23 Och ! pa fodd y coda'i fynu i 
Mae fy nghaìon bron a thorri, 

Gweì'd dwyn bywyd ‘run gerais fwy&‘ 

A roes Duw ar y ddaear j'ma, 

24 Deunaw deunaw cleddau, 

Deunaw gwas o weìsion lifrau. 

Deunaw march ‘run.Iiw a‘r scythan, 

Yiî cario merch Sir Watkin ailan. 

25 Ceisiai fyn‘d i gìaíJdu ei gariad, 

Er ei fod bron ôaelu a cberdded 
‘Roedd eì gaìon fach ar dorri, 

Gwel‘d rho*i pridd a cherrig aTni, 




4 '■ 

§6 peisíai RŶórgan Jnnes fjn‘d adreuj >, 

Ac ar y ífordd cyfarfu ag angeti; 

Fe a‘i t'rawai yu ei galon, 

Yn bur ddifrirhwng ei ddwyfron. 

27 A phan ddaeth ef gyntaf adre% 

Wrth ei fam a‘i chwaer fe dd‘wedai, , i 
Nid wyf yh ceisio unrhyw bethau, 

Ondjy rhoi‘r un bedd a hithau. 

28 P‘wedai un o‘r bonedd mawrion, 

Oedd uchèl waed yn chwerw ddigoiij, 

Yno‘n wir ni chewch mö*i gladdu, 

Aed i‘r plwyf lìe bu e‘n taiu. 

29 P‘wedai un o‘i genedl yntau, 

Oedd uchel waed cyfuwch a hwythau, ; 

I Y.no‘n wir mi fynna,i gladdu, 

‘liun bedd a'rferch lle rhoes ei^a«c^. 

30 Pafydd Jone8o‘r Pole Gwyrddion, 

Oedd yn ymyl torri ei galon, 

Gwel‘d y raab a ddyg‘sai fynu, 

Y n ei üodau'n myn‘d i‘w glaU.du. ^ 

■ 31 Mae'n anhaydd plethu dw‘r yr afoöj, , 
Mewn liwyndfög o fedw gìeìsion, 

Dau anhawsách peth nà hynny, 

Yw rhwystro dau fom fíyddlon garù. 

32 Sawl sy‘n berchen pethau mawrion, , 

Pa‘r byd hwn a golud ddigon, 

Èr dyledswydd plant yw magu, 

‘Dewch ‘ddyntỳafeÄo !le bo‘u ffancy, 

33 Morgan Jonesa Mary Watkin, 

Afu mewn cariad mawr diderfyn ; 

Fî'fes daeth angeu i wahanu rhyngddyîî% f 
Ac naewn un beddrodd rhow‘d hwy wedi‘n. 

Thomas Dafyddy Dyffryn Teifi, a‘i caul. 


J, HAîlRIS, AEGRAFFyö»; CAEEFYBDMM, 


